Vinndu ekki til að vera ríkur: 
hættu þinni eigin visku. 
Viltu beina augum þínum á það sem ekki er? 
því auðæfi gera sér vissulega vængi; 
þeir fljúga burt eins og örn til himins. 


Orðskviðirnir 23:4-5 


Og hann sagði við þá: Gætið að og varist ágirnd, því að 
líf manns felst ekki í gnægð þess, sem hann á. Og hann 
talaði við þá dæmisögu og sagði: Akur eins ríks manns 
bar ríkulega. Og hann hugsaði með sér og sagði: Hvað 

á ég að gjöra, því að ég hef ekki pláss til að gefa ávextina 
mína? Og hann sagði: Þetta mun ég gjöra: Ég mun rífa 
niður hlöður mínar og byggja meira. og þar mun ég 
úthluta öllum ávöxtum mínum og eigum mínum. Og ég 
vil segja við sálu mína: Sál, þú átt mikið fé til margra ára. 
Vertu rólegur, et, drekk og verið glaður. En Guð sagði við 
hann: Heimskingi, í nótt verður sál þín heimtuð af þér. 
Svo er sá sem safnar sér fjársjóði og er ekki ríkur hjá 
Guði. LÚKAS 12:15-21 


„Börn, hversu erfitt er þeim sem treysta á auðæfi að 
ganga inn í Guðs ríki! MARK 10:24 


Því hvað mun það gagnast manni, að hann eignist allan 
heiminn og glatar sálu sinni? Eða hvað á maður að gefa 
í skiptum fyrir sál sína? MARKUS 8:36-37 


Sá sem elskar silfur, mun ekki seðjast af silfri; né sá sem 
elskar gnægð með gróðri. Þetta er líka hégómi. 
Prédikarinn 5:10 


Ástúð þína á það sem er að ofan, ekki á það sem er 
á jörðinni. KÓLOSSIABRÉF 3:2 


En guðrækni með nægjusemi er mikill ávinningur. Því að 
við fluttum ekkert inn í þennan heim og það er víst að 
við getum ekkert flutt út. Og með mat og klæði skulum 
við vera sáttir við það. 1. Tímóteusarbréf 6:6-8 


Treystu ekki á kúgun og gjörðu ekki hégóma í ráni. 
SÁLMUR 62:10 


Sá sem stal steli ekki framar, heldur erfiði hann og vinnur 
með höndum sínum það sem gott er, svo að hann þurfi 
að gefa þeim sem þarf. Efesusbréfið 4:28 


Seljið það, sem þér eigið, og gefið ölmusu. útvegið yður 
töskur, sem ekki eldast, fjársjóð á himnum, sem ekki 
bregst, þar sem enginn þjófur nálgast, né mölur spillir. 
Því hvar sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjarta þitt 
vera. LÚKAS 12:33-34 


En þegar þú gefur ölmusu, þá lát vinstri hönd þín ekki 
vita hvað sú hægri gjörir, svo að ölmusa þín sé í leynum, 
og faðir þinn, sem sér í leynum sjálfan sig, mun umbuna 
þér opinberlega. MATTEUS 6:3-4 


Sæll er sá, sem lítur á hina fátæku, Drottinn mun frelsa 
hann á neyðartímum. SALMUR 41:1 


Vernið fátæka og munaðarlausa, gerið hinum þjáðu og 
þurfandi réttlæti. SALMUR 82:3 


Sá sem treystir á auð sinn, mun falla; en hinir réttlátu 
munu blómgast eins og grein. Orðskviðirnir 11:28 


Það er sem gerir sjálfan sig ríkan, en á ekkert, til er sem 
gerir sjálfan sig fátækan, en á mikinn auð. 
Orðskviðirnir 13:7 


Sá sem fyrirlítur náunga sinn syndgar, en sæll er sá sem 
miskunnar fátækum. Orðskviðirnir 14:21 


Sá sem miskunnar fátækum lánar Drottni. og það sem 
hann hefur gefið mun hann gjalda honum aftur. 
Orðskviðirnir 19:17 


Gott nafn er fremur útvalið en mikil auðæfi, og ástríki 
fremur en silfur og gull. Orðskviðirnir 22:1 


Sá sem hefur ríkulegt auga mun blessaður hljóta; því að 
hann gefur fátækum af brauði sínu. Orðskviðirnir 22:9 


Sá sem gefur fátækum, mun ekki skorta, en sá sem 
byrgir augu sín, mun hafa mikla bölvun. 
Orðskviðirnir 28:27 


